


જાગૃત ઉજાગર 


1_૦૦1૯૦૦૫/1 દરમિયાન ગીતામદિર યુવા મડળ 
તેમજ સમાજ દ્વારા થયેલ વિવિધ પ્રવૃતિઓ... 


સંયોજક : નરેશભાઈ રતનાણી - નરોડા (અમદાવાદ) 





4. વિધાર્થીઓને તેમના વતન મોકલવા.... 

આ સમય દરમિયાન મહાત્મા ગાધી 
રીજિયણન તથા કચ્છી જેન સમાજ દ્વારા 
અમદાવાદ માં ફસાયેલ કણબી ભાઈઓ ના 
દિકરા દિકરીઓ જે હોસ્ટેલમાં રહી અભ્યાસ 
કરતા હોય અને અમદાવાદ પાસે ફસાઈ ગયા 
હોય તેમને કચ્છ સુધી પહોચાડવા માટેની વ્યવસ્થા 
કરેલ. આ પ્રયતો થકી લગભગ છ જેટલા 
વિધાર્થીઓ વતન પહોચી શક્યા હતા. 

8. સમાજના જરૂરિયાતમદ લોકોને મદદ.... 

આ સમય દરમિયાન ગીતામદિર સમાજમાં જે 
સભ્યો નોકરી કરતા હતા, તેમની નોકરીમા 
રુકાવટ આવવાથી પરિવાર ની આવક બંધ થઇ 
જતા ગીતામદિર સમાજના કારોબારી મેમ્બરો 
આગળ આવ્યા હતા અને તેમને આર્થિક રૂપે 
સહાયક બની ભાઇચારાનુ ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરુ 
પાડેલ. 
€. ઘરબેઠા એન્ટરટેઇનમેન્ટ.... 

આ ૬૫ દિવસના 1૦૮1૯400/1 ના સમયમાં 
ઇન્ડોર તેમજ આઉટડોર ગેમ સિવાય મોબાઈલના 
૫/1 8158000 ગ્રુપ દ્વારા વિવિધ 1831૯ દ્વારા 
સુનિલભાઈ વાડીયાએ ગેમનુ એન્ટરટેઇનમેન્ટ 
કરાવી લોકોને પોતાનુ બાળપણ યાદ કરાવેલ. 
ઝે. બિઝનેસ વેબીનાર પાર્ટીશિપેન. 


આ 10૮01«000/1 ના સમયમા ગીતામદિર 


જન સેવા એજ પ્રભુ સેવા ની 
ઉક્તિ ને સાર્થક કરતા આપણી સમાજ 
ના સેવાભાવી શ્રી કાન્તિભાઈ 
વાલજીભાઈ સાખલા... (કરછ મા 
નેત્રા) કાન્તિભાઈ સાખલા વેલ્લોર 
અને તેમની રેડ ક્રોસ ટીમ દ્વારા છેલ્લા 
બે મહીના થી લોકડાઉન દરમ્યાન 
ભુખ્યા ને ભોજન ની વ્યવસ્થા, 
વેલ્લોર €100 હોસ્પિટલમાં ફસાયેલ 
૧૨૦૦૦ દર્દી ઓ ને તેમના ગંતવ્ય 
તરફ જવાની બસો તેમજ રેલ દ્વારા 
વ્યવસ્થા કરી.. 

જરુરીયાતમદ દરદીઓ ને 
રક્તદાન ની વ્યવસ્થા કરી માનવતાનુ 
અતી ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરુ પાડેલ છે . . 

હજુ લગાતાર આ સેવાઓ ચાલુ 
છે..એવા સેવાભાવી કાન્તિભાઈ ને 
શુભેચ9ાઓ સદેશ સાથે બિરદાવવા જ 


મોબાઈલ : 
૯૪૪૩૨ ૪૭૫૯૨. 





સમાજમા અગ્રણી મોભી સાર્પેક્ષ ગ્રુપના એમ.ડી. 
અરૂણભાઇ ચૌધરી ના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી, 
સમાજના યુવા વર્ગ મા ઉત્કૃષ્ટ વેપાર કરવાની 
નીતિ ખીલે તે હેતુથી અલગ-અલગ વેબ 
મિટિંગનું આયોજન કરેલ. પુરા ભારત વર્ષના 
ઉત્કૃષ્ટ બિઝનેસ વક્તાઓ જોડાઈને સમગ્ર 
સમાજનો ને વેપાર-ધધા અગેનુ માગંદર્શન 
આપેલ. આ વેબ મીટીંગ ની ખાસિયત એ હતી કે 
કેવળ ભારતથી નહીં પરતુ અમેરિકા કેન્યા 
ઝિમ્બાબ્વે કેનેડા જેવા વિવિધ દેશોમાંથી પણ 
સમાજનો જોડાયા હતા. દરેક મીટીંગમાં લગભગ 
૩૫૦ થી વધુ લોકો મોબાઈલ ની આ ઝૂમ 
મિટિંગમાં જોડાયેલ. 

આ મિટિંગમાં ફક્ત પુરૂષો જ નહીં પણ 
મહિલા શક્તિ પણ જોડાઇ સર્વે મહિલા પાંખ ને 
વિચારોનુ આદાન પ્રદાન કરેલ. 
£ - યુવાસઘ દ્વારા રામાયણ કવીઝ તેમજ પચામૃત 
કોમ્પિટિશનમા ભાગ લીધેલ 

આ સમય દરમિયાન યુવા સંઘ દ્વારા સમાજના 
ભૂલકાઓ તેમજ યુવાઓમાં જનરલ નોલેજ વધે 
તે હેતુથી થનાર આયોજનમા રામાયણ વૃપાં2 ની 
૦11106 થયેલ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલ તથા 
ત્યારબાદ યુવા સંઘ દ્વારા થયેલ પંચામૃત સ્પર્ધા મા 
પણ ભાગ લઈને ઘણી બધી સ્પર્ધામાં વિજયી પણ 
બનેલ. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધમં પત્રિકા''૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


આત્મનિર્ભર ભારત કયા લીડર નુ સ્વપ્ર છે ?? 
સાચો જવાબઃ નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ પુરુષોત્તમ ભાઈ રગાણી - કોચીન (દ.ભા.સમાજ મહામત્રી) 


210 અને 113100 નુ ફૂલ ફોર્મ જણાવો...? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


વસ્ત્ર નગરી સુરત ના સમાચાર 


સકલનઃ- કાન્તીભાઈ રામાણી. કોટડા (જડોદર) 


સુરતના વસ્ત્ર ઉધ્યોગકારોએ એક નવતર 
પ્રયોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. તેઓ ટુક સમય 
માં જ વસ્ત્રો ની એક વાયરસ પ્રુફ શ્રંખલા 
બજારમા મુકવા જઇ રહ્યા છે. આપદાઓ ને 
અવસરો મા ફેરવવા ના ભાગ રૂપે વસ્ત્ર 
ઉધ્યોગપતિઓ દેશના "આત્મનિર્ભર ભારત” ના 
કાર્યક્રમ હેઠળ નવુ નજરાણુ આમજનતા ને 
આપવા જઇ રહયા છે. 


લોકડાઉન-૧ પુરૂ થતા જ આ ઉધ્યોગ 
કારોએ સાડી, હોસ્પિટલ માં વપરાતા પડદા 
ડોક્ટર માટે નુ ડ્રેસ મટીરીયલ, ચાદરો, પીલ્લો 
વગેરે તો સ્કૂલના વિધ્યાર્થીઓ માટે ડ્રેસનુ કાપડ, 
ફેન્સી કાપડ તથા સાડીઓ વગેરે એન્ટી ફંગસ, 
એન્ટી બેકટિરીયલ બનાવવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. 

આ બધુ મટીરિયલ મિલમાં તૈયાર થવા 
પછીના ફિનીશિંગ પ્રોસેસ બાદ એક વિશેષ 
ક્લિનિકલ પ્રક્રિયા મા થી પસાર કરવામાં આવે 
છે. વાશિંગ એલીમેનેટ કરવા ની પ્રક્રિયા દરમ્યાન 





આપ સો કુશળ હશો.... 





કાપડની અંદર કેમિકલ પેનિટ્રેટ કરવામા આવે 
છે. 

નિમતાઓ નુ કહેવુ છે કે આવા વસ્ત્રો 
ચામડીને નુકશાન નહીં કરે કારણ કે ઉપયોગ મા 
લેવામા આવતું કેમિકલ ધાગા માં અપાય છે, 
ત્યારે વસ્ત્ર ને કોટિંગ કરવામાં આવતું નથી. આ 
વસ્ત્ર ઉત્પાદન માટે ક્લિનિકલ ક્લીયરસ મળ્યા 
પછી તેનું ટેસ્ટિંગ પણ થઈ ગયું છે. 

એક પી પી ઇ કિટ તથા સાડી ઉત્પાદક નુ 
કહેવુ છે કે તેયાર થઇ રહેલી સાડીઓ નોકરીપેશા 
તથા ઘરેલુ કાર્ય કરતી બહેનો ને સક્રમણ થી રક્ષણ 
આપસે તથા ત્રીસ થી વધુ વખત ધોવાથી પણ તેમાં 
પ્રયુક્ત સુરક્ષા કેમિકલ પ્રભાવિત રહેશે. 

આમા ઉપયોગમાં લેવામા આવતા કેમિકલ 
મલ્ટીનેશનલ કપનીઓ દ્વારા પ્રમાણિત છે . 

નીલેશ દેસાઇ. એક્સપર્ટ ટેકનીશિયન. 
ટેક્સટાઇલ ટેક્નોલોજી. ના લેખ પરથી 


વ્હાલા ૫૦1૮ સભ્યો..., 
વંદે માતરમ, જય લક્ષમીનારાયણ..., 


[ર૦[2ત/11011 વિશેની મહત્વની જાણકારી... 

આ વર્ષનુ /5૬।«સહયોગનિધિ માગપત્રની ૦11116 11110; આપસૌ ને મળી ગઈ છે, ઘણા 
સભ્યોએ આ ।_|1116 દ્વારા અને અન્ય માન્ય સુવિધા થકી તેમની સહયોગ[નિધિ રાશિ ભરી દીધી 
છે..., સહયોગતિધિ ભરવાની છેલ્લી તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૦ હતી હવે રૂ।.૧૦૦/- 1-1૦ -૦૦ 
સાથે સહયોગ નિધિ ભરવા પાત્ર થાય છે. આપણે દરેક સભ્યો એક ૪૬1«પરિવાર છીએ... એટલે 
આ વર્ષની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને સૌ ૪૩૬૮ €૦૫૫૫/।1૫-ર ની વિનતીને ધ્યાનમા રાખી 
સહયોગનિધિ ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સુધીમા જે સભ્યો સહયોગનિધિ ભરી દેશે તેમને રૂ।.૧૦૦/- 
1/11 -₹ આપવાની રહેશે નહીં, ત્યારબાદ ભરનાર સભ્યને 1.610 ₹- સાથે સહયોગ 


નિધિની રકમ ભરવાપાત્ર થશે... 


મ 
૦૦૦ 


નોંધઃ દિવંગત સહયોગનિધિને લગતા તમામ નિયમો યથાવત રહેશે 
વિશેષ નોંધઃ થોડુંક આર્થિક આયોજન કરી પોતાના પરિવારને સુરક્ષિત કરશો, પરિવાર 


સુરક્ષિત તો સમાજ સુરક્ષિત .... 


